


WYRI o FACH NED PUW. 


— 


. Roedd wyres anwyl gan Ned, Pugh 
A mam, a thad, wthuid,' 

A'u llygaid aryr eneth wiw, 
I'w uwylio yn ddibaid ; 

Ond cyn i'w denginlwydd dd'od i i ben 
Fe welwyd Elen:fad 

Yn planu tyner lili wen 
A“ fedd ei: main a'i 'thad, 


Trwy bob trallodion hyd yn hyn 
Hi lynai wrth ei thaid, 

Ond pan aeth ef i la»r i'r glyn 
Ymadael ydoedd raid ; 

'“ A-wnewch chwi ngofio, )” ebe hi, 
“ At mam, a nhad, a'm Duw? 

Mae hiraeth calon am y tri 
Ar wyres fach Ned Puw.” 


'Roedd rhosyn tyner ar ei grudd: 
Pan oedd yn ugain oed, 

” Fel haul ar fynwes haner 'dydd, 
Yn gwenu'n llona rioed ; 

Daeth. twyllwr heibio, gwywai'r rhos 
Oedd ar ei bochau byw 

Aeth haner dydd yn haner nos 
Ar wyres fach Ned Puw. 


Ca'dd weled gwanwyn ar ŷ bedd 
Mewn haulwen deg a gwlaw, 
Yn tynu darlun-gwlad yr hedd, 
-- A blodau'r byd a ddaw ; 
Ca'dd glywed adlais tyner lef 
Yn disgyn oddiwrth Dduw, 
Yn dweyd fod:coron yny nef” 
I wyres fach Ned Puw. 








———' a ne 
Xxecsuieool 





2 


Little Ellen Pugh. 


ou a 

Ned Pugh's grand-daughter was belnved 
By both her parerts dear, 

And all around whom Ellen ki, ew 
Protected her from care; 

But ere her tenth year came to pass 
Poor Ellen couìd be seen 

Upon her parents' lowlv grave 
Placing a garland green. 


Then with each trouble would she fly 
To her grandfather's side 

But he at last pass'd through the vale, l 
And crossed the chilly tide. 

“Oh! will you take my love,” she ciied, 
“*To pa and mother too, 

For tear-drops-for them often fill 


The eyes of Ellen Pugh,” 


When Ellen reached her twentieth year 
Her beauty far was known, 

Her thoughts were pure as Sunny rays, 
Nor knew her face a frown ; 

A tempter dazzled her— she fell ! 
And shame she then first knew, 

Her joy soon fled—for breaking was 


The heert of Ellen Pugh. 


When spring-time blossoms came again 
They found that lowly lay, 
The form of her who once around 
Made all things bright and gay; 
Her soul now rests in heavenly lova— ï 
She smiles with glories new— | 
For angels bright a crown have given 
To little, Ellen Pugh. 






9 


PAHAM MAI UEI MORHIR YN D'OD, 


—— .. 


Pabam mai Dei mor hir yn d'od, 
Ac heddyw'n ddydd priodi? 

Âi tybed fod fy nchariad gwyn 
Mor hir a hyn cyn codi ? 

Oes neb a wyr pa adrwg sy'n bod, 

Paham mae Dei mor hir yn d'od ? 


A ydyw'r fodrwy ganddo ef, 
A phapyr y gostegion ? 
Beth pe ba'i fodrwy yn rhy fach, 
Pau awn oflaen y person ! 
, Pan awn o flaen y person! 
Oes neb a wyr pa ddrwg sy'n bod, 
Paham mai Dei mor hir yn d'od ? 


Fe ddywedodd neithiwr ar y ddol, 
Wrth hol ei ddillad goreu, 
Y treai'r fodrwy ar fy llaw, 
Cyn naw o'r gloch y boreu ! 
a Mae'n awr yn ddeg—pa ddrwg sy'n bod ? 
Paham mae Dei mor bir yn d'od ? 
Pabam moe Dei mor hir yn d'od ? 
Mor hir yn dod! 


Ond dyma Dei fel dyn yn do'd 
Ac er fod mam yn wylo, 
Mi ro'f fy nwylaw am eì wyddf, 
A'r menyg ar fy nwylo, 
A'r menys ar fy nwylo, 
A'r menyg »i fy nwylo, 
. 'Doedd neb yn dweyd fed drwg yn pol; 
Mi wyddwn» Dei dy fod ti'n d'od, 
Dy fod ti'n dod, dy fod ti'n dod, 
Mi wyddwn Deidy fod ti'n d'od. 











c 


“a 


Oh! Why'is Dai'so vêry Tate? 





o 
Oh l"» Wbyis. Dai so very late 
When now we're to be married ? 
Can no one tell the reason why 
My love so long has tarried | 
Oh! someone lielp my frêtful state, 
'And tell me why he is so late? 


Can he have lost the wedding dc 
At this important season ? 

What'if the ring should prove too sinaÌl 
When. we're before the parson ! r 
When we're before the parson ! 

' Can no one tell 'me what is wrong ? 

Oh'! Whyis Dai so very long ? 


Lastnight when on the bill we met, 
(He from the tailor coming), 
He said the ring would join us both 
At nine o'clock this morning ; â 
'Tis now-past ten ! what can be wrong 5 
Oh! why is Dai so very, long? 
Oh ! whyis Dai so very. long? 
So very long ! 


Rd 


Butah! I see my Dai appears— , 
T'll clasp him to: my bosom, 

And tliough my mother sheds her 5 
We'll go before the parson, 
We'll go before the parson, ., 
We'll go before the parson, < 

For no one said that aught was Wna 

] knew, dear Dai, that you would com€— 

That you would come—that you would come, 

I knew, fen Dai, that you would come! 


